


જાગૃત ઉજાગણ 


શાળાઓ જાન્યઆરીથી ખોલવા સરકારનો ઈરાદો નથી : શિક્ષણ | મંત્ર 


દરેક મા-બાપ પોતાના બાળકનો ઉત્તમ વિકાસ થાય, એનામાં ઉત્તમ સંસ્કાર વિકસે અને બાળકો 
સાથેના સંબંધ ખશી ભર્યા હોય એવું ઇચ્છે છે પરંતુ તે કેવી રીતે કરવું તે જાણતા નથી. 

વરિષ્ઠ આઇપીએસ અધિકારી તથા પેરેન્ટીંગ ફોર પીસ અભિયાનના પ્રેરક શ્રી હસમુખ પટેલ દ્વારા 
લેવામાં આવનાર “પેરેન્ટીંગ કી પાઠશાલા' વર્કશોપ આપને આપના બાળકના ઉત્તમ ભવિષ્યના નિર્માણ માટે 
સક્ષમ બનાવશે તથા પેરેન્ટીંગનો અનુભવ ખુશીઓથી ભર્યોભર્યો બનાવશે. 

જે લોકો પેરેન્ટીંગના ટ્રેનર બની આ ક્ષેત્રમાં યોગદાન કરવા માંગે છે અથવા આર્થિક ઉપાર્જન કરવા 
માંગે છે તેઓ માટે પણ આ ઉત્તમ તક છે. 
વડ્તા : શ્રી હસમુખભાઇ પટેલ (1125) 
તારીખ/સમય: ૨૨/૧૨/૨૦૨૦ થી દર મંગળવારે સાંજે ૯:00 થી ૧૦:૧૫ વાગ્યા સુધી 
ફો : આપનો મુલ્યવાન સમય અને બાળકો માટેનો પ્રેમ. 

શ્રેણીમાં સમાવિષ્ઠ ખાસ વિષયો 

૧. બાળકમાં જે છે તેનો સ્વીકાર કરી તેની પ્રતિભાવો કઈ રીતે ખીલવવી. (/€€0[01811€૦) 22 
10600110061” 
૨. બાળકો સાથે સંવાદ (€011111111 0811011) 29 1006011001” 
૩. કિશોર-કિશોરીઓ નો વિકાસ (10011 1૪૦ 11701111118) 5 [હ ા1પટ-7 
૪. બાળકોમાં શિસ્ત કઈ રીતે લાવવી (01501101110) 12 ]હા1પત1-7 
પ. ખૂશહાલ પરિવાર સક્ષમ બાળક (1812127 101 17 //010 01116) 19 હાટ”? 
૬ . ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો વિવેકભર્યો ઉપયોગ (01001101116 ]10ત1ત) 26 [દાટ 

આ શ્રેણીમાં જોડાવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ૨૧ ડિસેમ્બર પહેલા આપનું રજિસ્ટ્રેશન 
કરાવવાનું રહેશે. 
રજિસ્ટ્રેશન લિંક: 111[05 ://101005. ૪1 ૦/ 71081100118 1111157 


ભુજની વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા ભુજનો સ્થાપના દિન ઉજવાયો 
કચ્છના પાટનગર ભુજના ૪૦૩માં સ્થાપના દિનની શહેરની વિવિધ સંસ્થાઓ દ્રારા કેક કાપી 
ઉજવણી કરાઇ હતી. આ પ્રસંગે વિવિધ સેવાકીય કાર્યો અને સ્પર્ધા યોજાઇ હતી. સત્યમ સંસ્થા - તાનારીરી 
મહિલા મંડળ વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી શહેરની સંસ્થા દ્વારા સાદાઇથી ઉજવણી કરવામાં આવી 
હતી . સત્યમ સંસ્થા અને તાનારીરી મહિલા મંડળના સંયુક્ત ઉપક્રમે ભુજીયા ડુંગરની પ્રતિકૃતિ દર્શાવતી કેક 


ઉપસ્થિતો દ્વારા કાપવામાં આવી હતી. સંસ્થા દ્વારા પાંચનાકા છઠ્ઠીબારી અને ચારેય રિલોકેશન સાઇટમાં 
આસોપાલવ તોરણો બાંધવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે બાળકો માટે ચિત્ર સ્પર્ધા યોજાઇ હતી. બાળકો 
ભુજથી પરિચીત થાય તે માટે ભુજ દર્શન યોજાયું હતું. ચિત્ર સ્પર્ધામાં વિજેતા થયેલા બાળકોને ભુજના 
વેપારી અગ્રણી ભાનુભાઇ મનજી (નકવાણી) ઠડ્કરની સ્મૃતિમાં ભુજ કો.ઓ.બેંકના એમ.ડી અને પૂર્વ 
નગરસેવક ધીરેનભાઈ ઠડ્કર દ્વારા ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા 


આ વર્ષ ની શર્તાત મા જ કોરોના રૂપી રાક્ષસે 
સમગ્ર વિશ્વમાં હુમલો કરીને ત્રાહિમામ મચાવી દીધી 
અને એના ત્રાસમાં જોત જોતામાં આખું વર્ષ વીતી ગયુ 
ને હવે આ વર્ષના અંતિમ દીવસો આવી પહોંચ્યા. 

થોડાક જ દિવસોમાં ક્રિસસસ આવી રહ્યું છે. 
ક્રિસમસ તો વિદેશી ત્યોહર છે અને એ લોકો એમના 
આ ઉત્સવ ને ખુબજ ધામધૂમથી ઉજવે છે, ડ્યાંક 
આપણે પણ થોડાક એમાં રંગાઈ જાઈએ છીએ. 

એ લોકો તો એક નિજીર્વ ઝાડને સજાવીને 
ધામધૂમથી આ તહેવાર ઉજવે છે. જ્યારે આપણા 
સર્વેના ઘરમાં માતા તુલસીનો રોપો હોય છે. જે એક 
જીવંત છોડ સ્વરૂપે છે જેને આપણે દરરોજ પૂજન 

કરીએ છીએ. 

૨૫ ડિસમ્બર ક્રિસમસ ને દિવસે આપણે આપણી આ જીવંત છોડ રૂપી માતા તુલસીને ખાસ માન 
આપી તુલસી પૂજન દિવસ રૃપે મનાવીએ. 

તુલસી વિવાહને દિવસે તુલસી પૂજન દિવસ હોય જ પણ ક્રિસમસને દિવસે જ્યારે વિદેશી સંકૃતિ 
નિર્જીવ ઝાડને આટલું માન આપતા હોય તો શું આપણે ભારતીય હિંદુ ૨૫ ડિસેમ્બર તુલસી પૂજન દિવસ રૃપે 
મનાવી ન શકીએ? 

જરૃર મનાવવો જોઈએ. હેપી ક્રિસમસ કહેવાથી પહેલા હેપી તલસી પૂજન દિવસ કહેવા લાગે 
બાળકો તો આપણી સંસ્કૃતિનું જતન થશે. 

માર્‌ મંતવ્ય છે. ગમે તો જરૂર મને ઉત્સાહિત કરશો... 


ડો. દિર્ગ ઝવેરીલાલ લીંબાણી 


(૫ તેઓ શ્રીમતી વર્ષાબેન ઝવેરીલાલ લીંબાણીના સુપુત્ર, હાલે ભુજ , કચ્છમાં ગઢશીસા. 
જ ભુજમાં મેર્ડીડેન્ટ કોર્પોરેશન (દવાના હોલસેલ વેપારી)ના માલિક ઝવેરીલાલ 


 લીંબાણીના સુપુત્ર ડો. દિર્ગ 1013135 થયા છે. 
શ્રી સમાજની મેડીકોઝ પંચામૃત સંઘના લિસ્ટમાં એક મોરપીંછ સમા ગૌરવનો ઉમેરો 
થયો છે. 
ટીમ પ્રચાર પ્રસાર તેમને મળેલ 1/13135ની ઉપાધિ માટે અભિનંદન પાઠવે છે. 


ળા 


કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મોતીલાલ વોરાનું ૯૩ વર્ષની ઉમરે નિધન થઈ ગયું છે . ખરાબ સ્વાસ્થ્યના 
કારણે મોતીલાલ વોરાને ૨૧ ડિસેમ્બર રાત્રે એસ્કોર્ટ હોસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા હતાસ. કાલે જ 
તેમનો જન્મદિવસ હતો. લાંબા સમય સુધી કોગ્રેસ ખજાનચી રહેલા મોતીલાલ વોરા મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી 
અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજયપાલ રહી ચુક્યા છે. મોતીલાલ વોરા ગાંધી પરિવારના ઘણા જ નજીક હતા. વર્ષ 
૨૦૧૮માં વધતી ઉમરનું કારણ આપીને રાહુલ ગાંધીએ મોતીલાલ વોરા પાસેથી ખજાનચીની જવાબદારી 
લેતા અહમદ પટેલને આપી હતી. 


ભારતે બ્રિટન સાથેની વિમાનસેવા સ્થગીત કરી 


બ્રિટનમાં કોરોનાના નવા સ્ટ્રેઇનને પગલે હડકંપ મચી ગયું છે. આ કારણે કેટલાક યુરોપીયન 
દેશોએ બ્રિટનથી આવવા જવા પર રોક લગાવી દીધી છે. આ સાથે જ હવે ભારત સરકારે પણ બ્રિટનથી 
આવનારી ફ્લાઇટ્સ પર ૩૧ ડિસેમ્બર સુધી રોક લગાવી દીધી છે. ફ્લાઇટ્સ પર પ્રતિબંધનો સમય આજે 
રાતના ૧૨ વાગ્યાથી શરૂથશે. આ પહેલાં આવનારી ફ્લાઇટ્સના દરેક પેસેન્જર્સનું આરટી - પીસીઆર ટેસ્ટ 
ફરિજીયાત કરવામાં આવશે . ભારત સરકાર તરફથી ટવીટ કરતાં જણાવવામાં આવ્યું કે , બ્રિટનમાં હાલની 





સ્થિતિને જોતાં ભારત સરકારે નિર્ણય લીધો છે. ભારત સરકારના નિર્ણય પહેલાં દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ 
કેજરીવાલે આ મામલે ટ્રિટ કરતાં લખ્યું હતું કે, યુનાઇટેડ કિંગડમમાં કોરોનાના નવા સ્ટ્રેઇનથી હલચલ છે અને 
તે સુપરસ્પ્રેડરની જેમ કામ કરી રહી છે 








પેમડ્છભાઇઈ કેશરાણી 


પ્રેમછીભાઠ ઠૅશરાણી.. શ્રી સમાજનું અનોખું તકે આ દરેખું.. 

ઝએઠ ઝતું યભઠતું ઉછછળતું અને ઉત્સાહના મેઘાવી નાયગર યોધનીં જૈમ સર્વમ રનેહના 
બૂંઠ બૂંઠ પ્રસશવી સહુને આત્મિથ રપર્શ શહ સત્ય સનાતનનો અહેશાશ ઠરાવવા શઠા જાગૃત ઝને 
ઉજાગર એવા પ્રેમછભાઠ ઠૅશરાણીના જીવનમાં આવેલ અતિ મૂશ્ઠેલ એવી પરિગિથતિ માંથી પૂનઃ 
રવર્થ બને તે માહ સર્વને પ્રાર્થના માહ અપીલ.. આવી અપીલ થોડા વર્ષ પહેલાં એના વૂવા ઠાંઠશ 
પાર્થના અઠાળે અવશાન નિમિતે 6રી જ હતી.. અને અત્યારે પૂનઃ રોતન્ય સહ ઠરવાની ઈે.. 

હજી ગત 80 નવેમ્બરના પ્રેમછાના જન્મઠિવરની ખૂબ ખૂબ હાઠિઠ શુભેચ£)ઓ અપીણ 
ઠરી છે.. 
પરાછમી પ્રેમછીનો હંમેશા ભાવ ઝને પ્રભાવ ઝતૃત્ય હોલ, 

જયાં આઠત ત્યાં રહત બનું હું... ઝને પૂનઃ શ્થિત શાક્રાત્ઠા? ઠરવું એજ એનો અભિગમ... 





ઠંઠએે ઠાંઈ પણ ઠહેવું તેમાં જરાથ ઝહઠવું નહીં.. પૂછવું, જાણવું અને સમજવું; તહાશ્યાત 
સમજાવવું, એજ તો સમાજનો પહઠેરેઠાર બની સઠા ઉત્સાહની જ આપલે ૭રતો.. નાની ઉંમરે વડીલો 
શાથે સંવાઠ ૪રવા અને સમાજ તિઠાશની વાર્તાલાપો લૂવાઝઓ વચ્ચે ૪રવી એજ એમનો શોખ... 

બૂતાસંઘના પૂર્વપ્રમૂખ અને ઠહી શઠાવ છે તેઓ આજીવન થલૂવાઓના મોહીવેહ? ઈે.. 

આપણે તેમને પ્રોત્સાહિત ઠરીએ છે પ્રછુતિ સહજ આવેલ આપત્તિમાંથી વેળાસર પૂનઃ સપર્ણ 
9ને.. મજબૂત મનોબળનો આ પ્રેમછીભાઠ એહલે છે ઉપનામ ઝનું લવજી. જેનું વ્યક્તિત્વ અનેક 
આહતની સામે 868૨ ગીલીને અડીખમ વડલાની જેમ હઠ રહયા ઈે.. સત્યમેવ જલતેના અનૂરગ 
સાથેનો એમનો હમેશાનો નાઠ-૫5થઘો બનીને પણ ગર્વમ અનૂમોઠન ઠરે ઇકે. 

વ્યવસાવિઠ વિઠાસ અને પરાભવ સાથે પણ તેમનો ઉતાર-શડાવ હંમેશા સાહસિઠને 
પણ શરમાવે એમ ઇક. એમના શાતૂર્થ અને થાઠશકિતિ સભર શાનની તો વાત જ શું ઠરવી... !! 

ઠહેવાથ ઇક છે..5૨0૨ કેહલાઇ અતૌઇિઠ વ્યઠ્િતિઝઓનો જન્મ પ્રતિ અને સઠભાતનાનું 
સિંચન ૪રવા સર્જન ઇરતા હોથ ઈ.... “વડાલ હોય છે માતા, બહેન હોય છે યૂવઇ ભાઈ શહુ શાથે 
શરળ બાળક બનીને તેમના હાવભાવ અને નિખાલસતા તેમના સર્જનની સાચે જ પ્રભમૂની અનેરી 
પ્રતીતિ ઠશવે છકે. 

ઠાન આપવાના ઉમઠા ભાવ સાથે ઠાનવીર પાશે ઠાન ઠરાવવાની પણ તેમની ઠોઠાગૂગ 
ગજબની દ્યે, જીવનમાં એમની સાથે ઠાર્થ ૪રવાનો મોઠો મળ્યો તે પણ અહોંભાગ્ણ ઠૅમ છે આવા 
શરળ અને સાલસ તેમજ સાહશિઠ ત્યઠિત સાથેના સંપઠથી અનેશ ઉર્જા મળતી હોય ઈક. 

આજે આપણે તમામ એમની તંદુરસ્તી માહે પણ ગહુ પ્રાર્થના ઠરીઝએ. લવજી ઝઈહલે છે 
પમજીભાઠને ગત ૨6 નવેમ્બરના બાઇ ૫૨ એંઠ નાનો અઝઇરમાત થભો ઝને તેમને મસ્તિખ્ઠમાં 
હજ થતાં હોરિપિહલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે, પરિસ્થિતિ ગંભીર ઇક. પરતુ પરમછપાળુ પરમાત્માને 
વેળીં પારે અનેઠ ઠાર્વો 6રવાની ભરપૂર 5૨£31 હશે..! તો જ આવા તેજરવી થશરવી લુવા ઠઠપા 
શનાતન જે અર્પણ ઠરેલ હકે.. ઠષાંઠ પ્રભુને પાણ તેની જઇ? પડા હોવ એવી શંઠા પ્રગહ થઈ દક પણ 
આપણ ગહુને સામૃહિઠ પ્રાર્થનાઇપી અપીલ પ્રત્મુ પ્રેમછીને પૂનઃ તંદ્‌?ણતી પ્રભૂછુપાથી ખૂબ સારી બની 
શે દયે, આપણા આ મહાવી? બળવાન જલ્ઠાંથી તાજા માજા ઝને સાજા થાય તેવું સહુ પ્રાર્થિએ. આમ 
તી પ્રમછીને હાલ ભૂજમાં હોસિહલમાં રાખવામાં આવેલ કે, પરિવાર એમનો એમની સાથે જ ઈ. 

લવજી ઝઠહલે છે પ્રેમઝળા/.... આવોને આપણે સહુ સનાતન સનાતન અને સંગઠન 
સંગઠન રમીએ... એઇબળીજાની 64 ઝઠૈખાઈ ત્ણછીઝે.. એઠ બીજાને નમીએ ખમીઝે ને ગમીઝે.. 
ઈવ લકમીનારથાણ ભગવાનને નમન 6રીઝે... શહુના ગુખાઠાશી માહે એઠળીજાના પૂઃ8ઠ 
0નીએ.. આત્મતિશાસ ઘઘારીએ...ઝએઇ બીજાના પૂરઠ બનીએ..સંઠલપ 6રીઝ...અને ઠહીઝએ તમે 
હિર ના 6ર અમે પણ દીએ ને.. 
9ર સમાજના સંગઠનના માળખામાં શૈતન્ય, શ્કૂર્તિ અને ઉત્સાહનો સંચાર 6ર... 

પ્રમજીભાઠના જીવન સરિતાના માર્ગમાં હરીથી મૂસ્કૂશહહ/મઘુર? ર્મિત પ્રસ્થાપિત થાથ 
એવા શ&્દભાવ સાથે લાગણી પૂર્વઠ પ્રાર્થીએ પ્રત્મુ આ પરિપૂર્ણ અભિમન્યુને આમ હણવા હવે ના 
ઠઠશ... એને એના ઇર્તવ્ય પૂર્ણ ઠરવાની પૂર્ણ તઇ આપીશ.. હે પ્રભુ હે જીવન જ્લોત જગાવી.. 
પ્રભૂજી.. 

--પ્રરાર અને પ્રસાર હીંગ.... 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા'”૧ સિતિટ ના સમાચાર માં 


પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને. વિજેતા 











““વાલ્મિકી ત્રહષ્િ. કોના. પુત્ર હતા.€' 
જવાબ : મુનિશ્રી પ્રચેતાના પત્ર હતા. 
જવાબ આપનાર વિજેતા. : પ ર ડટ ભગત - કોરબા (છત્તીસગઢ) 
આજન. પ્શ્વ નબર 4-૦૦ ૪ €2 આજન સમાગચા-ન 1લવેડયા 1ક્લ 
આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સામાં 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ . 
આપણું મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ અઆ.પણો અવાજ... 


અવસાન નોંધ 














સ્વ. ભગવતીબેન જાદવજીભાઇ સેંઘાણી, ઉમર : ૮૩ વર્ષ 
કચ્છ : કોટડા (ચકાર) 
સ્વ. મુળબાઇ સોમજીભાઇ છાભેયા, ઉમર : ૮૩ વર્ષે 
કચ્છ : રાજપર, હાલે : ભુજ | ! 






| 
સ્ટ સ્વ. ડાઇબેન વેલજીભાઈ છાભેયા, ઉમર: ૮૨ વર્ષે 


કચ્છ : કોટડા જ., હાલે : નાગપુર 


શેર0૧રમાંઉક॥0 0 (કર ડત ડિ 








